










BWTHYN FY NHAD. 


“ 1 








Ar foreu'n y Gwanwyn yr wyn oedd yn llamu, 
A'r adar yn moli ar lwyni fy nglwad, 
| A finau'n hirathlon dan bwys o drallodion, 
j “”. With gofio yr awrhon am fwythyn fy nhad ; 
Ei fur oedd fodrwyog o eiddw adderchog, 
o; A'i 'dô ydoedd welltog, godidog, a mad ; 


“ Yrolwg hyfrydlon ar goedydd talwyrddion 
Yn dawnsio i'r awelon yn dirion bob dydd, 


a A'r cornant mewn mawredd, al ddyfroedd gri- 
6 sialaidd, 

k Yn rhoddi ei rhinwedd wrth fwthyn fy nhad. 
a 2 

hf? 

— 

> 


A'rmeusydd meillionoga'rardd oedd yn llwythog 
O ffrwythau godidog, eu rhinwedd a rydd ; 

















'Y lili yn lloni o amgylch y lletty, < 

A'r rhyw a'r rhôs Mari yn tyfu yn rhad; L 
A ffrwythau y coedydd i'n diwallu ni beunydd— 1 
Nîd oes man mor ddedwydd a bwthyn fy nhad. 


9. 


Mae'r dryw a'r ehedydd yn gydgord â'u gilydd, 
A'r fwyalch mor ddedwydd ei chân ar y llwyn, 
A'r fronfraith yn seinio mwyn gerdd i gydgordio, 
 Amninâu yn gwrando'ar lethrau y twyn; .^. 
Wrth gofio hen amser fy mebyd ce's bleser, 
Mae'm calon mewn trymder yn llwythog heb. 
wâd— 
Lle cysgais, lle codais, lle magwyd fi'n gynes, 
Ar laeth mwyn y fynwes yn mwthyn fy nhad, 





4. 


A'r olwg ardderchog ar fwythyn gwyngalchog, 
Rydd fawrìon coronog mewn syndod yn syn, 
A'r harddwych ôlygfa ar fryniau hen Walia, 
Nìd oes 'bârdd mii greda na fola'r pryd hyn ; cm 
Mae'r teulu urddasol mewn palas breninol— 
'Rym ni wrth eu rheol yn ufudd trwy'r wlad ; 
Rheoli fy mynwes nis galla un llynges, 
I'w hattal yn gynes at fwthyn fy nhad. 






DEwI IoAN. 







& AG 



















i ( 
“FY NAGRAU'N LLF, 
HIRAETH CYMRO AM EI WLAD. 
a 








Bachgenyn wyf o Gymru wiw, 
Yn mhell o'i wlad a'i fron yn friw, 
Fy meddwl yw mynegu i chwi, 
'dŴ Paham y rhed fy nagrau' lli! 


8 - Gadewais, do, fy anwyl wlad, 
Ynghyd a thirion fam a thad; 
Ey mrodyr a'm chwiorydd i 
Fydd ar fy ol a'u dagrau'n lli. 


Pa le mae'm hen gyfeillion mad ? 
Pa le, pa le, mae'm hanwyl wlad? . 
— Mae cofio'i thirion fryniau hi 
Yn awr yn dwyn fy nagrau'n lli.. 


Pa le mae'i dyfroedd gloyw glan ? 
- Pa le mae swn ei hadar man ? 

A'i hwn sy'n dwyn mynegwch chwi, 
Yn mhell o'm gwlad fy nagrau'n lli? 
Pa le mae'i hoesol gestyll gwiw. ? 

Pa le mae'r lili lâu o liw ? 
Pa le, pa le, mae 'nghalon i, 
Pan yma rhed fy nagrau'n lli ? 












Pa le mae 'nghangen lawen lwys? 
Pa le mae'r fron y rhois fy mhwys ? 
Pa le mae'r un a hoffais i, 

Pan yma rhed fy nagrau'n lli. 


Pa le mae'r llwyn o dan y nen, 
Lle bum yn tnodio gyda Gwen ? 
Pa le mae'm hanwyl gariad i, 
Pan y gollyngaf ddagrau'n lli. 


Pa le, pa le, mae hyfryd gan, 
Y delyn fwyn a'i thannau man, 
Ond yn y wlad y'm magwyd i, 
Pan yma rhed fy nagrau'n lli. 


Fy ngwlad, fy ngwlad, fy anwyl wlad ! 
Ei chofio sydd yn peri brad ; 
_ Ac O na ddeua'i hawel hi 
_. I sychu 'ngloywon ddagrau i. 


O na wrandewai hon fy nghwyn, 
Rwy yma'n marw er ei mwyn, 
Pan nad oes neb, er maint fy nghri, 
Ond angau i sychu "nagrau i. 


Does ond y bedd, y man 'rwy'n myn'd, 


Y ladd fy hiraeth am bob ffrynd ; 
A thyna'r man, mynega” i chwi, 


A sychir fy oll ddagrau i. 








